WicipediA 

Quechua 


Un o ieithoedd brodorol De America yw Quechua (Runa 
simi yn Quechua). Iaith yr Incas a siaredid yn ucheldiroedd 
canol yr Andes oedd Quechua. Fe'i siaredir gan eu 
disgynyddion heddiw ym Mheriw, Bolifia ac Ecwador yn 
bennaf, a hefyd yn ne Colombia, gogledd-orllewin yr 
Ariannin a gogledd Tsile. Gyda tua 10 miliwn o 
siaradwyr, Quechua yw'r fwyaf o ieithoedd brodorol De 
America. Mae Quecha yn iaith ddodiadol iawn yn hytrach 
nag ymasiadol. 

Ymadroddion cyffredin 


Napaykullayki: Shw mae 
Wuynus diyas: Bore da 
Ratukama: Hwyl fawr 
Allichu: Os gwelwch yn dda 
Sulpayki: Diolch 
Arí: Ie 
Mana: Nage 

Gweler hefyd 

■ leithoedd brodorol De America 

■ Brodorion De America 


Dolenni allanol 


Argraff i ad Çuechua Wicipedia, y 
■ ' gwyddoniadur rhydd 


Quechua (Runa simi) 

Siaredir yn: 

Ariannin, Bolifia, Brasil, 


Colombia, Ecwador, Periw, 


Tsile 

Parth: 

De America 

Cyfanswm o 
siaradwyr: 

10 miliwn 

Safle yn ôl 

nifer 

83 

siaradwyr: 


Achrestr 

ieithyddol: 

Cetshwaidd 

Statws swyddogol 

laith 

swyddogol 

yn: 

Periw a Bolifia 

Rheolir gan: 

Academia Mayor de la 


Lengua Quechua 

Codau iaith 

ISO 639-1 

qu 

ISO 639-2 

que 

ISO 639-3 

que (generig) 

Gweler hefyd: laith - Rhestr ieithoedd 


■ El Quechua de Santiago del Estero - gramadeg Quechua yr Ariannin (http://webs.satlink.com/ 

usuarios/r/rory/main.htm) 

■ runasimi.de Gwefan Cetshwa amlieithog gyda geiriadur Quechua - Almaeneg - Saesneg - 

Sbaeneg (http://www.runasimi.de) 

■ Ffeithiau am Quechua (http://www.quechua.org.uk) 

■ "Swn ieithoedd yr Andes" gan y Quechua eu hunain (http://www.quechua.org.uk/Eng/Sounds) 

■ CyberQuechua (http://dolphin.upenn.edu/~scoronel/quechua.html) 

■ Geiradur aml-ieithog: Sbaeneg - Quechua (Cusco, Ayacucho, Junín, Ancash) - Aymara (http:// 

portal.huascaran.edu.pe:8080/CIApps/Curricular/Diccionario/index.htm) 

■ Toponimos del Quechua de Yungay, Periw (http://www.yungayperu.com.pe/Quechua%20Yung 

ay.htm) 

■ Geiriadur ar-lein y Rhwydwaith Quechua (http://www.quechuanetwork.org/dictionary.cfm?lang= 

e). 

■ Gwersi Quechua (Sbaeneg / Saesneg) (http://www.andes.org/q_grammar.html) 

■ Cwrs Quechua, yn Sbaeneg, gan Demetrio Tupah Yupanki (http;//www.yachay.com.pe/especia 

les/quechua/) 

































































Eginyn erthygl sydd uchod am Dde America. Gallwch helpu Wicipedia drwy ychwanegu ato (https://cy.wikipedia. 
org/w/index.php ?title=Quechua&action=edit) 


Wedi dod o "https://cy.wikipedia.Org/w/index. php?title=Quechua&oldid=5655624" 


Newidiwyd y dudalen hon ddiwethaf ar 2 Gorffennaf 2018, am 08:09. 

Mae testun y dudalen ar gael dan drwydded Creative Commons Attribution-ShareAlike; gall fod telerau ychwanegol 
perthnasol. Gweler Telerau_Defnyddio'r Drwydded am fanylion pellach. 











